Zaka ya malipo ya kibaruwa, mishahara, na faida ya kazi za mtu binafsi 
Malipo ya kibaruwa na mishahara 

Kile anacholipwa mfanyikazi kulingana na kazi atakayofanya. 


Hukumu yake. 

Mali haya hayana zaka wakati ya kuyakabidhi bali hukusanya na mali mengine ya mtu yanayo wajibika 
kutolewa zaka ikiwa yatafikia kiwango na kupitiwa na mwaka basi atayatolea zaka yotp.na mali ya faida 
katikati ya mwaka atayatolea zaka mwisho wa mwaka japokuwa mali yote hayatakuwa ya mepitiwa na 
mwaka madamu yale mali yake mingine ya mefikia kiwngo na kupitiwa^pa mwaka kwa jumla. Na 
kiwango cha kutolewa Zaka ni robo ushuri (2.5%). 

Zaka ya Mali Haramu 
Mali ya Haramu 

Kila mali iliyokatazwa na sheria kuichuma, au kuitumia, sawa uharamu wake ni kule kupatikana madhara 
au uchafu kama maiti na tembo, ama uharamu wake.kwa sababu ya tumo lake ama kuchukuwa mali bila 
ya ruhusa ya mwenyewe, au kuchukuwa kwa njia isio kubalika kisheria hata kama ataridhika kama vile 
riba au hongo. 




